WicipediA 


Ojibwe 


Iaith o'r teulu ieithyddol Algonciaidd^ 1 ^ 2 ^ ydy 
OjibweJ ' a elwir hefyd Anishinaabemowin. Mae 
ganddi hi gyfres o dafodieithoedd, sydd yn defnyddio 
systemau ysgrifennu (nid genedigol) gwahanol - sydd 
ag enwau lleol gwahanol. Rhwng y tafodieithoedd hyn, 
ni ystyrir yr un yn bwysicach na'r lleill. Dengys hyn 
ddiffyg undeb rhwng cenhedloedd Ojibwe eu hiaith. 

Siaredir tafodieithoedd Ojibwe yng Nghanada o 
Québec de-orllewinol, drwy Ontario, Manitoba, a 
rhannau o Saskatchewan, i rai cymunedau yn 
Alberta;f 4 ^ 5 ^ ac yn yr Unol Daleithiau, o Michigan, 
drwy Wisconsin, i Minnesota, gyda chymunedau yn 
North Dakota a Montana, yn ogystal â grwpiau mudol 
yn Ransas ac OklahomaJ 5 ^ 6 ^ 

Yr Ojibwe yw'r iaith Cenhedloedd Cyntaf gyda'r ail 
fwyaf nifer o siaradwyr yng Nghanada (ar ôl y Cree),^ 
a gyda'r perdwerydd fwyaf nifer o siaradwyr yn yr 
Unol Daleithiau ac yng Nghanada ar ôl Nafacho, Inuit, 
a Cree. 

Cyfeiriadau 

1. Goddard, lves, 1979. 

2. Bloomfield, Leonard, 1958. 

3. Mae gan yr iaith hon lawer o enwau; gweler 
Ecsonyms ac endonyms er mwyn darllen mwy 
am hyn. 

4. Valentine, J. Randolph, 1994, p. 6. 

5. Nichols, John, 1980, pp. 1-2. 

6. Rhodes, Richard, ac Evelyn Todd, 1981. 

7. Statistics Canada 2006 (http://wwwl2.statcan. 


Ojibwe 

Anishinaabemowin, <o’J'o.VJA a - 

Ynganiad [anijinarpe :mowin] 

IPA 


Siaredir yn Canada, Unol Daleithiau 

Rhanbarth Canada: Quebec, Ontario, 

Manitoba, Saskatchewan, grwpiau 
yn Alberta, British Columbia; yr Unol 
Daleithiau: Michigan, Wisconsin, 
Minnesota, grwpiau yng Ngogledd 
Dakota, Montana 


Cyfanswm 56,531 (47,740 yng Nghanada; 
siaradwyr 8,791 yn yr Unol Daleithiau) 
Teulu Algic 

ieithyddol . Algonciaidd 

■ Ojibwe-Potawatomi 


■ Ojibwe 


System Lladin (Gwyddor Ojibwe), Canadian 

ysgrifennu Aboriginal syllabics 

Statws swyddogol 

laith |*| Canada g= Unol Daleithiau 

swyddogol 

yn 


Rheoleiddir 

gan 

Codau ieithoedd 


ISO 639-1 oj 
ISO 639-2 oj i 

ISO 639-3 oji — Macroiaith ISO 639 
codau unigol: 

ojs (http://www.sil.org/iso639-3/ 
documentation.asp?id=ojs)— 

[[Severn Ojibwa]] 

ojg (http://www.sil.org/iso639-3/ 
documentation.asp?id=ojg)— 

[[Eastern Ojibwa]] 



















































ojc (http://www.sil.org/iso639-3/ 


documentation.asp?id=ojc)— 

[[Central Ojibwa]] 

ojb (http://www.sil.org/iso639-3/ 
documentation.asp?id=ojb)— 

[[Northwestern Ojibwa]] 

ojw (http://www.sil.org/iso639-3/ 
documentation.asp?id=ojw)— 

[[Western Ojibwa]] 

ciw (http://www.sil.org/iso639-3/ 
documentation.asp?id=ciw)— 

[[ Chippewa] ] 

otw (http://www.sil.org/iso639-3/ 
documentation.asp?id=otw)— 

[[Ottawa]] 

alq (http://www.sil.org/iso639-3/ 
documentation.asp?id=alq)— 

[[Algonquin]] 

Wy lfa 62-ADA-d (Ojibwa+Anissinapek) 

leithoedd 



Ojibwe yn y byd 


ca/english/census06/data/topics/RetrieveProductTable.cfm?ALEVEL=3&APATH=3&CATNO=& 

DETAIL=0&DIM=&DS=99&FL=0&FREE=0&GAL=0&GC=99&GK=NA&GRP=1&IPS=&METH=0 

&ORDER=l&PID=89189&PTYPE=88971&RL=0&S=l&ShowAII=No&StartRow=l&SUB=705& 

Temporal=2006&Theme=70&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=&GID=837928). 



Eginyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwyychwanegu ato (https://cy.wikipedia.Org/w/ 


index.php?title=Ojibwe&action=edit). 


Wedi dod 0 "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Ojibwe&oldid=2384949" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 31 Mawrth 2017, am 23:08. 











































Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydäed am fanylion pellach. 



